F 


GWEDDIAU Bortor @ PuRT p- 
" NHAWNOL, ar LITANI. 


—_ o 


— — 
— — 3 „ 
. 7 * 


GW ED DI FOREOL, 
Y Gyffes gyffredin, i u dywedyd gan y Bobl oll 


ar eu Oliniau. 


K Oll-alluog Dduw a thrugaroccaf 
j Dad, Nyni a aethom ar gyſeil- 
H J iora allan o th ar di fel defaid 
- ar gyfrgoll. ni a ddilynaſom 
e ormod ar Fs a chwantau 
ein calonnau ein hunain, Nyni a wnaethom 
yn erbyn dy ſancteiddiol gyfreithiau. Nyni a 
adawſom heb wneuthur y pethau a ddyleſym 
eu gwneuthur; Ac a wnaethom y pethau ni 
ddyleſym eu gwneuthur; Ac nid oes jechyd 
ynom. Eithr tydi, O Arglwydd, cymmer 
drugaredd arnom, ddrwg-weithredwyr truain, 
Arbed di hwynt-bwy, O Dduw, y rhai ſy'n 
cyffeſu eu beiau. Cyweiria di'r ſaw] ſydd yn 
edifarus; Vn ol dy addewidion a hyſpyſwyd i 
ddyn yng Nghriſt Ieſu ein Harglwydd. A 
chaniattz, drugaroccaf Dad, er ei fwyn ef, 
IFyw o honom rhag law mewn duwiol, un- 
ion, a ſobr fuchedd ; 1 ogoniant dy ſancteidd- 
iol Enw, Amen. 
IN Tad, hwn wyt yn y Nefoedd; 
Sandtciddier dy Enw. Deued dy Deyrn- 
as. Bydded dy Ewyllys ar y Ddaear, Megis 
y mae yn y Nefoedd. Dyro i ni * 
| | A | ara 


bara beunyddiol. A maddeu i ni ein dyled- 
ion, Fel y maddeuwn ni i'n dyledwyr. Ac 
nac arwain ni i brofedigaeth ; Eithr-gwared ni 
rhag drwg: Canys eiddot ti yw'r Deyrnas, 
A'r Gallu, A'r Gogoniant, yn oes oeſoedd, | 
Amen. [0 | 
Offeiriad. Arglwydd, agor ein gwefuſau, 
Aiteb. A'n genau a fynega dy foliant. 
Offeiriad. Duw, bryſia i'n cynnorthwyo. 
Atteb. Arglwydd, pryſura i'n cymmorth. 
 Offairiad. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: 
c i'r Vſpryd Glan; 23 | 
 Miteb, Megis yr oedd yn y dechreu, y mae 
yr awr hon, ac y bydd yn waſtad, yn oes oeſ- 


' oedd. Amen. 4 
Offeiriad. Molwch yr Arglwydd. of 
Atteb. Moliannus fyddo Enw'r Arglwydd. 
Nia y dywedir, neu y cenir Salm xcv. + 

1 canwn i'r Arglwydd: ymlawen- 
hawn yn nerth ein iechyd. * 
Deuwn ger ei fron ef a diolch: canwn yu, 


llafar iddo à Salmau, | | 
Canys yr Arglwydd ſydd Dduw mawr: 2 


Brenhin mawr ar yr holl dduwiau. K 
Oblegyd ya ei law ef y mae gorddyfnder- 
au 'r ddaear: ac efe biau uchelder y mynydd4 be 
oedd. | 25 ö ” 
Y mor ſydd eiddo; canys efe a'i gwnaeth M * 
a i ddwylaw a luniaſant y ſychdir. 
Deuwch, addolwn, a ſyrthiwn i lawr: 
goltyngwn ger bron yr Arglwydd ein Gwneu 
thurwr. | > 4 


Canys efe yw ein Duw ni: a ninnau yn 
bobl ei borfa ef, a defaid ei ddwylaw. - 
| Heddy) 


| KEEP 
1 Heddyw, os gwrandewch ar ei leſerydd, na 


gel chaledwch eich calonnau : megis ya yr ym- 
ryſonfa, fel ya nydd profedigaeth yn yr anial- 


16. ch; 

7 Lie y temtiodd eich tadau fi; y profaſant fi, 

a gwellant fy ngweithredoedd. 

Deugain mlynedd yr ymryſonais i'r ge- 
& nhedlaeth hon, a dywedais : Pobl gyfeiliornus 
yn eucalonnau ydynt hwy ; canys nid adnabu- 
ant fy ffyrdd : 

| Wah 0 rhai y tyngais yn fy llid: na ddelent 

i'm gorp wysfa. 

Gogoniant i'r Tad, Cc. 

Megis yr oedd yn y dechreu, &c, 

Ar ol | y Salmau pwyntiedig, a'r Llitb gyntaf, y 

dywedir, neu y cenir Te Deum; /ef, | 

T Dduw, a folwyn: ti a gydnabyddwn yn 

Arglwydd. 

Yr bai . a th fawl di: y Tad tragy- 

wyddol. 

| . Arnattiy llefa 'r holl Angylion: y Nefoedd, 

a 'r holl Nerthoedd o'u mewa. 

Arnat ti y llefa Cerubin a Seraphin: a llef- 

erydd ddibaid, 

Sanct, Sand, Sanct: Arglwydd Dduw Sa- 

baoth, 

Neſoedd a Daear ſydd ya llawn : © 'th Ogon- 
iant. 
Gogoneddus gor yr Apoſtolion : a'th fawl di. 
Moliannus nifer y Prophwydi: a'th fawl di. 
Ardderchog lu y Merthyri : a th fawl di. 

Yr Egiwy* lan trwy er holl 54. a ch addef 

di; 

Y Tad: o anfeidrol Fawredd; | 

A 2 : Dy 


(4) 


Dy anthydeddus, wir: ac unig Fab; b 
Hefyd yr Vlpryd Glan: y Diddanwr. 
Ti, Criſt : yw Brenhin y Gogoniant. pr 


Ti yw tragywyddol Fab: y Tad. 
Pan gymmeraiſt arnat waredu dyn: ni dl Fr 
yſtyraiſt fru y Wyryf. pf 
Pan orchfygaiſt holl nerth angau: yr agor- « 
aiſt Deyrnas Nef i bab a gredant. | 
Ti 900 yn eiſtedd ar ddeheulaw Dduw: 


yngogoniant y Tad. 
Ye + m ni yn credu mai Tydi a dday : ya 
Farnwr arnom. 

Gan hynny yr attolygwn i ti iter 
dy weiſion: y rhai a brynaiſt 4'th —— 
"om ofrif gyd th $ 

Par iddynt gael eu cyfri 'th Saint: 

y Gogoniant —— 8 * ya | 
Arglwydd, cadw dy bobl : a bendithia dy 
2 1 : ay 
 Llywia hwy : a dyrcha hwy yn dra 

Beunydd 22 fy th: y clodforwn dydi; 10 

Ac ancbydeddwen dy Enw : byth ac yn oes % 
oefoedd. | 

Teilynga, Arglwydd : ein cadw y dydd r 
hwn yn ddibechod. J] 

Arglwydd, trugarha wrthym : trugarha ' 
wrthym, | 

Arglwydd, poed dy drugaredd a ddel ar- 
nom: megis yr ym yn ymddiried ynote 

Arglwydd, ynot yr ymddiriedais: na m 
gwaradwydder yn dragy wydd. m 
Ar ol yr ail Lith y dywedir S. Luc i. 68. gi 
Bidet fade Arglwydd Dduw Iſrael: 

canys efe a ymwelodd ac a brynodd - 

0 


2 bobl; 


(5) 


Ac a ddyrchafodd iachawdwriath nerthol 
ni: yn nby Ddafydd ei wafanaethwe;z . 
Megis y dywedodd trwy enau ei ſanctaidd 
Cen 5 y rhai oedd o ddechreuad y byd ; 
Fr anfonai efe i ni ymwared rhag ein gel- 
di- a nion: ac oddi wrth ddwylaw pawb o'n digaſ- 
ion; 
or- V gwnai efe drugaredd 4 a 'n tadau : ac y cof-, 
"Jai ei ſanctaidd Gyfammod z 
: A'rllw yr-hwn a dyngodd efe wrth ein tad 
Abraham: ſef bod iddo ganiattau i ni, gwedi 
yn in hymwared oddi writh ddwylaw ein gelyn. 

Jon, allu ei waſanaethu ef yn ddiofo, 
Meyn ſancteiddrwydd a chyfiawnder ger eĩ 
wr Fron ef : holl ddyddiau ein bywyd. 

A thithau, Fab, a elwir yn Brophwyd i'r 
oruchaf : canys ti a ai o flaen wyneb yr Ar- 
plwydd,. i barottdi ei. ffyrdd ef, | 

Ac i roddi ta iachawdwriaeth i'w 
obl ef: gan faddeu eu pechodau, 

O berwydd tiriondeb 1 ein Duw : : 
pro yr han yr ymwelodd a ni Godiad Haul 
'r uchelder; 

I roddi Ilewyrch i'r rhai- ſydd yn eiſtedd 
wn tywyllwch a chyſgod -angau-: ac i gyf- 
irio ein traed i ffordd tangnefedd. | 

Gogoniant i'r Tad, &c. 

Megis yr oedd yn y gecbteo, &c, 
= Neu Salm c. e 
C yn llafar i'r Arglwydd, yr holl 

ddacar : gwaſanaethwch yr Arglwydd 
mewn llawenydd,. deuwch ya ei wydd ef mewn 
gorfoledd. 
Gwybyddwch., mai yr Arglwydd ſydd 
A 3 , ade: 


(6) 
Dduw : efe a 'n gwnaeth, ac nid ni ein hun- 
ain: ei bob] ef ydym, a defaid ei borfa. x 
Ech i mewn i'w byrth ef à diolch, ac iC 
lyſoedd 2 moliant gennych : diolchwch iddo, © 
a chlodforwch ei Enw. ; 
Canys daionus yw yr Arglwydd, ai dtugar- 
edd ſydd yn dragywydd : a'i wirionedd a ber 
o genhedlaeth i genhedlaeth byth. 3 
Gogoniant i'r Tad, Cc. 
Megis yr oedd yn y dechreu, &c. 
Credo r Apoſtolion, © T 
RE DAT yn Nuw Dad Holl- - eyfocthog, # 
Creawdr nef a daear : 
Ac yn Ieſu Griſt ei un Mab ef, ein Har- 
glwydd ni; Vr hwn a gaed trwy'r Yſpryd 
Glan; A aned o Fair Forwyn; A ddioddef- f 
odd dan Pontius Pilatus, A groes-hoeliwyd, a | 
fu farw, ac a gladdwyd; A ddiſgynodd i 
uffern; Y trydydd dydd y cyfododd o feirw ; | 
A eſgynodd i'r nefoedd, Ac y mae yn eiſtedd 
ar ddeheulaw Dduw Dad Hol- -gyfoethog ; | 
Oddi yno y daw i farnu byw a meirw. | 
Credaf yn Yr Yſpryd Glan; Yr Eglwys| 
Lian Gatholig ; Cymmun y Saint; Maddeuant 
Pechodau ; Adgyfodiad y cnawd, A'r Bywydl 
tragywyddol. Amen. | 
Yna, wedi geſtwng o bawb ar eu glini Iniau, 
y dywedrr, | 
Yr Arglwydd a fo 241 a chwi. 
Aiteb, A chyd à'th yſpryd dithau, 
Gweddiwn. 
Arglwydd, trugarha wrthym, 
Criſt, trugarbd wrthym. 
Arglwydd, trugarha wrtbym. 


d 


} 


—— — = = 


> 


EIN. 


5 
EIN Tad, yr hwn wyt yn y neſoedd, &c, _ 


XZ Arglwydd, dangos dy drugaredd arnom. 
, = Atteb, A chaniatta i ni dy iachawdwriaeth. 
105 2 N Arglwydd, cadw y Brenhin. 
wel tteb, A gwrando ni yn drugarog panalwom 


F j 2 rnat. 


of 9 17554 Gwiſg dy Weinidogion ag iawnder, 
"y tteb, A gwna dy ddewiſol bobl yn llawen. 


4 M Arglwydd, cadw dy bobl. 

tteb, A bendithia dy etifeddiaeth. 
= Offiriad. Arglwydd, dyro dangnefedd yn 

ein dyddiau. | 5% 
E 3 Arteb, Gan nad oes neb arall a ymladd 
r. droſom, ond tydi, Dduw, yn unig. 
44 > hy Duw, glanha*'n calonnau ynom. 
- 3 MAftteb, Ac na chymmer dy Vſpryd Glan 
oþ oddi wrthym, _. WES. 5 
11 7 ail Colect, am Dangnefedd. | 
„ UW, yr bwn wyt Awdur tangnefedd, a 
| charwr cyttundeb, yr hwn o'th iawn ad- 
nabod y mae'n buchedd dragywydd yn fefyll 
2 arno, a'th waſanaeth yw gwir fraint ; Vmddi- 
= fiyn nyni, dy oſtyngedig weiſion, rhag holl 
ruthrau ein gelynion; fel, trwy gwbl ymddi- 
tied yn dy ymddiffyn di, nac ofnom allu neb 
EZ gwithwynebwyr, trwy nerth Ieſu Griſt ein 
Harglwydd. Amen. | 

Y trydyid Colect, am gael Gras. 
Arglwydd nefol Dad,  Holl-alluog a thra- 
gywyddol Dduw, yr hwn a'n cedwaiſt ya 
ddiangol hyd ddechreu'r dydd heddyw ; Ym- 
ddiffyn nyni ynddo a'th gadarn allu; a cha- 
niatta na ſyrthiom y dydd hwn mewn un pe- 
chod, ac nad elom mewn neb rhyw berygl ; 
A4 cithr 


— — — „ - . wa... ” 
— — SS rere — — 


— — 


- *.- 7 5m o—_ —_—_ 
— —— * 2 


9 
eithr bod ein holl weithredoedd wedi eu trefnu | 
a'u llywiaw wrth dy Iywodraeth, i wneuthur | 
yn waſtad 8 peth ſydd gyfiawn yn dy olug di, 


trwy Teſu Griſt ein Harglwydd. Amen. 
Gweddi dros Fawrhbydi'r Brenhin. 


0) Arglwydd, ein Tad neſol, goruchel 2 ga- k 
— lluog, Brenhin y brenhinoedd, Arglwydd 7 


yr arglwyddi, unig Lywiawdwr y tywyſogion, 


yr hwn wyt oth eiſteddle yn edrych ar hol! 


Amen. | | 
Gtoeddi dres y Frenhinol Daulu. 


; Oll-alluog Dduw, ffynnon pob daioni, yr ö 
11 ydym ni yn oftyngedig yn attolwg i ti 


fendithio a chadw ein Graſuſaf Frenhines 


SIARLOT, ei Frenhinol uchelradd Stor #& 
Tywyſog Cymru, a'r holl Frenhinol Deulu: *' 
Cynnyſgaedda hwy ä 'th 'Yſpryd Glan; cyf- | 
oethoga hwy à'th nefol ras; Ilwydda hwy 4 
phob dedwyddwch ; a dwg hwy i'th dragy- * 
wyddol deyrnas, trwy Ieſu Griſt ein Harglwydd, | 


Gweddi | 


Amen. 


4 2 
Wa. *& 


drigolion y ddacar ; Ni a attolygwn ac a er- 
fyniwn i ti, edrych o honot yn ddarbogus ag 
ein graſuſaf ddaionus Arglwydd Frenhin SIR; 
ac felly ei gyflawni ef o ras dy SanQaidd Yſ- | 
pryd, fel y bo iddo yn waſtadol bwyſo at dy 
ſedd wl, a rhodio yn dy ffordd: Cynnyſgaedda 
ef yn helaeth à doniau nefol; caniaitg iddo 
mewn ]lwyddiant ac iechyd hir hged} ; nertba 
ef modd y gallo oreſgyn a gorchſygu ei hojl { 
elynion ; ac o'r diwedd, ar ol y fuchedd hon, 
bod iddo fwynhau lawenydd a dedwyddyd # 
tragywyddol, trwy Ieſu Griſt ein Harglwyed. 3 


O 
0 
* 

= d 
. 
n 
. 
C 

\ 
1 

| | 
, 

F 

| 

; 

| 


2 by 
1 


hmmm 


8 n lk. le A 


— 
- 
* 4 


by Og ms =” ww &@ 5 ws 
rota Fs = I.” 


WH) © 
Ceddi dros yr Eglwyſwyr ar Bebl. 
Oll-gyfoethog a thragywyddol Dduw, yr 
hn wyt yn un'g yn gwneuthur rhyfedd- 

odau; Danſon i lawr ar ein Heſgobion a'n 

Curadiaid, a 'r holl gynnulleidfaon, a orchym- 

ynwyd dan eu gofal hwynt, iachol Vſpryd 


dy ras; ac fel y gallont wir ryngu bodd i ti, 
7 tywallt arnynt ddyfal wlith dy fendith, Ca- 
Z niatta hyn, Arglwydd, er anrhydedd ein Dadl- 
XZ cuwr a'n Cyfryngwr Ieſu Grift. Amen. 


Coleft neu Meddi dros bob Nad o Daynian, 
:'w harfer pan na bo pwyntiedig dywedyd 


ani. ; 


= 9 | 
O Arglwydd, Creawdwr a Cheidwad pob 


rhyw ddyn, yn oftyngedig attolygwn i ti 
dros bob yſtad a gradd o ddynion, ar fod yn 
wiw gennyt byſpyſu iddynt dy ffyrdd; dy 


| iachawdwriaeth i'r hoil genhedloedd. Yn 
bennaf erfyniwn arnat dros lwyddiannus yſtaãd 


yr Eglwys Gatholig; fel, gan gael ei harwain 
a'i Hywio gan dy Yſpryd graſuſol, y caffo 
pawb yn eu proffeſu ac yn eu galw eu hunain 


yn Griſtianogion, eu tywys ar hyd ffordd y 


gwirionedd, a- chynnal y ffydd mewa undeb 
pryd, Aa tangnefedd, ac uniondeb 
chedd. Yn ddiweddaf, ni a orchymynwa 


ich dadol amgeledd, y rhai oll a gyſtuddir, 


mewn un modd, neu fydd yn gyfyng arnynt, 
mewn meddw], corph, neu yltad [yn enwedig, 
» ſawl dros ba rai y dymunir ein gweddiau] 
ryngu bodd i ti eu diddanu a'u cymmorth yn 
ol angenrheidiau pob un; gan roddi iddynt. 
amynedd dan eu dioddefiadau, a dedwyddol 
As ymwared, 


—— 
— 


— ' — 
* 1618 — — — = ant —ñ— — — — 
— —̃ —„V— "_ 
i » = d 0 * 


(1 


ymwared o'u holl gyſtuddiau. A hyn a er- 


fyniwn er mwyn Ieſu Griſt. Amen. 
SGueddi a ellir ei dywedyd ar ol pob un 
We: o'r. rhai o'r blaen. 

Dduw, yr hwn biau o naturiaeth a phri- 

odoldeb, drugarhiu yn waſtad a maddeu, 
derbyn ein hufudd weddiau; ac er ein bod ni 
yn rhwym gan gaethiwed cadwynau ein pe- 
chodau, er hynny dattoder ni gan dofturi dy 
fawr drugaredd, er anrhydedd leſu Grift, ein 
Cyfryngwr a'n Dadleuwr. Amen. | 

Diolch cyffredinal. 

HOl-luog Dduw, Tad yr holl drugaredd- 

au, yr ydym ni dy weiſion annheilwng 
yn rhoddi i ti ddiolch goſtyngeiddiaf a ffydd- 
lonaf am dy hoJl ddaioni a 'th drugareddau i 
ni, ac i bob dyn [yn arbennig iir rhat y Hd 
yr aturbon yn ewyllyſio offrymmu it' eu moliannau 
a u diolch am y toſturi a ryglyddaift iddynt yn 
ddiweddar.) Ni a' th fendithiwn am ein cre- 
adigaeth, am ein cadwraeth, ac am holl fen- 
dithion y bywyd hwn; eithr uwch law pob 
dim, am dy anfeidrol gariad ym mhrynedig- 
aeth y byd trwy ein Harglwydd leſu Grift ; 
am foddion gras, ac am obaith gogoniant, 
Ac ni a attolygwn i ti roddi i ni y cyfryw 
ddwys ac iawn ymſyniad ar dy hol] drugar- 
eddau, fel y bo'n calonnau yn ddiffuant yn 
ddiolchgar; ac fel y mynegom dy foliant, nid 
à'n gwefuſau yn unig, eithr yn ein buchedd- 
au; trwy ymroddi i'th waſanaeth, a thrwy 
rodio ger dy fron mewn ſanQteiddrwydd ac 
uniondeb dros ein holl ddyddiau, trwy leſu 
Grift ein Harglwydd; i 'r hwn, gyd à thydi 


a 


Ag 9 W 8 Ae — „„ 8 
L e . 
DD * * — * 2 * » 

* 4 GS = 2; 6 SJ — > * ne © — was E ra 9 

4 Þ 5 — * * 
. 7 — — 
ö | ja . 4 * 
. = 


(11) 
a'r Yipryd Glan, bid yr holl anrbydedd ar 


gogoniant, byth bythoedd. Amen. 
 Guwedidi o waith Sant Cryſoſtom. 32 
Heer Dduw, yr hwn a roddaiſt i ni 
ras y pryd hwn, trwy gyfundeb a chyd- 
gyfarch, i weddlo arnat; ac wyt yn addaw, 
pan ymgynhullo dau neu dri yn dy Enw, bod 
i ti gariattau eu gofynion : Cyflawna yr awr 
hon, O Arglwydd, ddymuniad a deiſyhad dy 
weiſion, fel y bo mwyaf buddiol iddynt; gan 
ganiatiau i ni yn y byd hwn wybodaeth am dy 
wirionedd, ac yn y byd a ddaw, bywyd tragy- 
wyddol. Amen. - 
ws 2 Cor. xiii. 13. a I 
RAS ein Harglwydd Ieſu Grift, a chariad 
: Duw, a chymdeithas yr Yipryd Glan, a 
XZ fyddo gyd à ni oll byth bythoedd. Amen. 


= v4 1 72 
» : * SS FOG 
4D : "44 — 


X. 


- * * a . * 5 % i Wo; 4 
1 " 8 a — Þ a, J "'$ 
4 . s as 
wy 4 == > * » 7% % 8 RN 1+ # 8 


SSSSSSSSSSSTSSISSSSSSSSISSSSSSSSS4S 


Gweddi Brydnhawnol Had yr un Drefn dr 
Weddi Foreol, oddieithr lle y newidir fel y 
canhyn. $M) — 
In lle Salm xcv. y dechreuir ddarllain y Salmau 
Prydnhawnol. "FM 
Ya lle Te Deum, /ef, Ti, Dduw, a folwn, ar 
ol y Llith gyntaf, y darllenir yn y Prydnhatun 
Can y fendigedig Fair Forwyn. : 
Magnificat. S. Luc. i. 46. | 
F Y enaid a fawrha yr Arglwydd: a'm hyſ- 
pryd a lawenychodd yn Nuw fy Iach- 
awdwr. | 
Canys efe a edrychodd : ar oftyngeiddrwydd 
ei waſanaethyddes. * EIT 
Oblegyd 


( 12 

Oblegyd wele, o hyn allan : yr holl ge- 
nhedlaethau a m geilw yn wynfydedig. | 
Canys yr hwn fydd alluog a wnaeth i mi 
fawredd : a ſanctaiĩdd yw ei Enw ef. 
4 A'*r drugaredd ſydd yn oes oeſoedd: ar y 
thai a'i hofnant ef. 
Efe a ddangoſodd nerth à 'i fraich : efe a 
waſgarodd y rhai beilchion ym mwriadau eu 
calonnau. | 
 Efe a dynnodd i lawr y cedyrn ou heiſtedd- 
flaau: ac a ddyrchafodd y rhai iſe] radd. 
 FEfea lanwodd y rhai newynog a phethau da: 
ac a anfonodd ymaith y rhai goludog mewn 
eiſiau. | 4 
Eſe a gynnorthwyodd ei was Iſrael, gan 
gofio ei drugaredd : fel y dywedodd wrth ein 
tadau, Abraham a 'i had yn dragy wydd. 
| Goponiant i'r Tad, Sc. 

Megis yr oedd yn y dechreu, &c. 
f Neu ynte y Salm xcviii. | 

EN WSH i'r Arglwydd ganiad newydd ; 
canys efe a wnaeth bethau rhyfedd: 2'i 

ddeheulaw, ac 3'i fraich ſanQaidd, y parodd 
iddo ei hun iachawdwriaeth. 

r yr * - ip ei iachawdwriath : 
a datguddiodd ei wnder yngolwg y ce- 
Par Ty wW | e 

Cofiodd ei drugaredd a'i wirionedd i dy 
Ifrael : a holl derfynau'r ddaear a welſant 
iachawdwriaeth ein Duw ni. WW 

Cenwch yn llafar i'r Arglwydd, yr holl 
— : llefwch, ac ymlawenbewch, a chen- 

Cenwch i'r Arglwydd gyd à 'r delyn : ſef 
gyd i'r delyn 3 llef oth, 


*., 


( 13 ) 


Cenwch yn llafar o flaen yr Arglwydd y 
Brenhin : ar yr udgyrn, 3 ſain trwmped. 
Rhued y mor, ac J ſydd ynddo : y byd, a 
rhai a drigant oi fewn. tngt 5 
_ Cured y llifeiriaint eu dwylaw, a chyd-ga- 
ned y mynyddoedd o flaen yr Arglwydd : 


© canys efe a ddaeth i farnu 'r ddaear. 


fe a fatna 'r byd mewn cyfrawnder ; a r 
bobloedd mewn uniondeb. 
Gogoniant i'r Tad, Sc. 
Megis yr oedd yn y dechreu, Sc. 
Ar ol yr ail Lith yn y Prydnhawn darllenir 
Can Simeon. S. Luc ii. 29, 
* awr hon, Arglwydd, y gollyngi dy was 
mewn tangnefedd: 7 ol dy air. Ke 
_ fy llygaid a welſant : dy iachawdwrs / 
iaeth, ; et | 
Yr hon a barottoaiſt : ger bron wyneb yr 
holl bobl; | TL 
I fod yn oleuni i oleuo 'r Cenhedloedd : ac 


yn ogoniant i th bobl Irael. , 
| Gogoniant i'r Tad, &c. ; 
Megis yr oedd yn y dechreu, &c. 3 


Neu Salm Ixvii. : 

22 a drugarhao wrthym, ac a 'n ben- 
dithio: a thywynned llewyrch ei wyneb 
arnom, a thrugarhied wrthym. | 2 
Fel yr adwaener dy ffordd ar y ddaear : a th 
2 ym mhlith yr holl genhedl- 
Molianned y bobl di, O Dduw : molianned 

yr holl bobl dydi. 
Llawenhacd y cenhedloedd, a byddant byf- 
ryd : canys tydi a ferni'r bob] yn uniawn, 
| ac 


(14) 


aca lywodraethi 'r cenhedloedd ar y ddaear. 


Molianned y bobl di, O Dduw : molian- 


ned yr holl bobl dydi. | 
Yna'r ddaezr a rydd ei firwyth : a Duw, 
ſef ein Duw ni, a'n bendithia. , 
Duw a'n bendithia: a holl derfynau 'r 
ddaear à i hoſnant ef. 
SGogoniant i'r Tad, &c. 
Megis yr oedd yn y dechteu, e, 


Ina y canlyn Credo, a Gweddi'r Arglwydd, 


ar Gweddiau byrrion, fel yn y 
Boreol Weddi. 


Yr ail Golect ar y Brydnhawnol Weddi. 
D UW, oddi wrth ba un y daw pob addu- 
ned ſanctaidd, pob cyngor da, a phob 


5 gweithred gyfiawn; Dyro i'th waſanaeth- 
dcdynion y rhyw dangnetedd a'r na ddichon y 
dyd ei roddi; modd y gallo ein calonnau ym- 


röi i ufudd}au i'th orchymynion; ac hefyd 
trwy'n bymddiffyn ni rhag ofn ein gelynion, 


allu o honom dreulio ein hamſer mewn hedd- 4 


weh a thangnefedd, trwy ORE, 265-48 Ieſu 


Griſt ein Iachawd wr. Amen. 


Y trydydd C abt ar. y Brydnhawnol Weddi, 
am Gynharthwy yn erbyn pob Peryglon. 
Oleua ein tywyllwch, ni a attolygwn i ti, 

O Arglwydd ; a thrwy dy fawr drugaredd 
ymadiffyn nyni rhag pob perygl ac enbyd- 
rwydd y nos hon, er ſerch ar dy un Mab ein 
Iachawd wr leſu Griſt. Amen. | 

Ar ol hyn y darllenir y Gweddiau eraill ag 
dd i'w darilain ar ol y ddau Goled? la 


yn y Boreal Weddi. 
| Ar 


„ 2 8 Gn. 


(15) 

Ar rai Suliau a. Gwyliau arbennig y darllenir 

yn y Forel Meddi, Gredo S. Athanaſius yn 
{le Credo'r Apoſtolion. 

3 bynnag a ſynno fod yn gadwedig: o 

flaen dim rhaid iddo gynnal y Ffydd 


Gatholig. 
Yr hon Ffydd, oni's ceidw pob dyn yn 


9 gyfan ac yn ddihalog : diammeu y collir ef yn 


dragywydd. 
A'r Ffydd Gatholig yw hon : Bod i ni 
addoli un Dos yn Drindod, a'r Drindod yn 


Undod, | 
Nid cymmy yſgu o honom y Perſonau : na 


gwahanu'r Sylwedd. 

Canys un Perſon ſydd i'r Tad, arall i'r 
Mab : ac arall i'r Yſpryd Glan. 

Eithr Duwdod y Tad, y Mab, a'r Yſpryd 
Glan, ſydd unrhyw : Gogoniant gogyfuwch, 


$7 Mawrbydi gogyd-tragywyddol, 


Uarhyw yw'r , Tad, unrhyw yw'r Mab : 


Z unchyw yw'r Yſpryd Glan. 


Digreedig Dad, digreedig Fab: di reedi 
Yopr 70 Glas. , « pa 2 | 
Anfeſuredis Dad, anfeſuredig Fab: a 

edig Vſpryd Glan. 
Tragywyddol Dad, tragywyddol F ab : tra- 
gywyddol Y ſpryd Glan. Ee 
Ac etto nid ydynt dri tragywyddolion : ond 


un tragywyddol. 
Ac fel nad ynt dri anfeſuredigion, na thri 


digreedigion : ond un digreedig, ac un anfe- 
ſuredig. 

Felly yn py fielyb, Holl-alluog yw'r. Tad, 
Holl-alluog yw'r Mab : ng yw'r 
A Glan. 0 Ac 


—_ 
— 


-—_ 
— 


A * — as 
1 * 


— 


3 EO, 2b 


oe 


82 
— TIES 
— << 


© 
[ 
7 
4 
uy * 
| 
© 
Is 
5 
** 
'N 
1 
= 
A 
"Pp 
1 
1 
4 


of> . . ws - — — 
ä An — 
. . 


he. — - 
—— "Wn 


S —— Nen —— 
— © 2 TIS - —_—_ 
* 2 „„ - £3... 

- — 


. 


— 


(+) 
Ac etto nid ynt dri Holl-alluogion : ond un 
Holl-alluog. | 12 
Felly y Tad ſy Dduw, y Mab ſy Dduw; 
a'r Yſpryd Gian ly Dduw. ' Kr 
Ac etto nid ynt dri Duwiau: ond un Duw. 


Felly y Tad ſydd Arglwydd, y Mab ſydd 


 Arglwydd : ar Yſpryd Glin iydd Arglwydd ; 


Ae etto nid yat dri Arglwyddi : namyn un 
Arglwydd. 


anys fel y'n cymhellir trwy y Griſtianog- 
aidd wirionedd : i gyfaddef bod pob Perſon o 
hono ei hun yn Dduw ac yn Arglwydd; F 
Felly y'n gwaherddir trwy'r Gatholig Gre- 
fydd : i ddywedyd, bod tri Duwiau, neu dri 
Arglwyddi. . | 


Y Tad ni wnaethwpyd gan neb : ni's cre- 


wyd, ac ni's cenhed|wyd. | 

' Y Mab ſydd o'r Tad yn unig : heb ei 

wneuthur, na'i greu; eithr wedi ei genhedlu. 
Yr Yiſpryd Glan ſydd o'r Tad a'r Mab: 


heb ei wneuthur, na'i gredu, na'i genhedlu ; 


eithr yn deilliaw. 


Wrth hynny, un Tad y ſydd, nid tri Thad; 
un Mab, nid tri Mab : un Yipryd Glan, nid 


tri o Y (prydicn Glan. 


Ac yn y Drindod hon, nid oes un eynt neu | 
gwedi eu gilydd : nid oes un mwy na llai na'u | 


gilydd. 
tragywyddol : a. gogyfuwch. 


uchod : yr Undod yn y Drindod, a'r Drindod 
yn >» Undod, ſydd i'w haddoli. 7 
Puy bynnag gan hynny a fynno fod yn 
gadyedig : ſynied felly o'r Drindod, 


Eithr yr holl dri Pherſonau ydynt ogyd- 
Ae felly ym mhob peth, fel y dywedwyd 


a lai ndr Tad, oblegyd ei Ddyndod; 


(7) 


V mae hefyd yn angenrhaid, er mwyn tra- 
gywyddol iachawdwriaeth : gredu o ddyn yn 


fryddlon am gaawdoliaeth ein Harglwydd Ieſu 
Griſt. we | 


Canys yr iawn ffydd yw, credu a chyffeſu 


A o honom ; fod ein Harglwydd ni Ieſu Grift, 
Fab Duw, yn Dduw ac yn Ddyn; 


Duw, o Sylwedd y Tad, wedi ei genhedlu 


eyn ni'r oeſoedd: a Dyn, o ſylwedd ei fam, 
wedi ei eni yn y byd; b kat AP 2b X 
= Perffaith DJuw, a pherffaith Ddyn: o 
© Menaid rheſymmol, a dynol gnawd yn hanfod ; 


Gogyfuwch à'r Tad, oblegyd ei Dduwdod : 
Yr hwn er ei fod yn Dduwac yn Ddyn ? 
er hynny, nid yw efe ddau, ond un Criſt. 
Un; nid trwy ymchwelyd y Duwdod ya 


| =_ ond gan gymmeryd y Dyndod at 
| * 59 60,1 7 


uw; FF 
Un i gyd oll; nid gan 'r Syl- 
wedd : 2 undod E * 
Canys fel y mae'r enaid rheſymmol a'r 
- = yn un dyn : felly Duw a Dyn ſydd un 
ritt. 6.14 55% 2» 
Yr hwn a ddioddefodd dros ein jiachawdwre 
iaeth : a ddiſgynodd i uffern, a gyfododd y 
trydydd dydd o feirw. | 1 
Eſgynodd i'r nefoedd; ac y mae yn eiſtedd 
ar ddeheulaw'r Tad, Duw Holl-alluog : oddi 
yno y daw i farnu byw a meirw. * 
Ac ar ei ddyfodiad, y cyfyd pob dyn ym eu 
cyrph eu hunain: ac a roddant gyfrif am eu 
gweithredoedd priod, 


A'r rhai a wnaethant dda, a anti'r bywyd 
| tragy- 


a — 
=> 


——_— w/o 
— — 
- = 


EST 
—— — 


2 
* 


—̊ 


2 = * - r ==: 
—— — OI 2: 


1 
— 


= 


1 


pn 5 
— 3 9 - 
1 
— 
- 
2 


. A EEE IHOIETE BT TED 


(28) 


dol: a'r rhai a wanaethant ddrwg, 


ir tan tragy wyddol. 


Hon yw'r Flydd Gatholig : yr hon pwy 


byonag a'r ni's cretto yn ffyddlon, ni all efe | 


fod yn gadwedig, 17 
Gogoniant i'r Tad. &c. 
Megis yr oedd yn y dechreu, Ge. 


0S3F33$S#54S$ 200995305505. 5:2 94060 > 4 1 


TLITANI a ganlyn a ddarllenir ym y Force! 
eddi, ar y Suliau, y Merchurau, @'r | 
Gwenerau, yn lier Meddi dros bob Vſtad 


o ddynion. 


Düse Dad o'r nef: trugathä wrthym wir 


bechaduziaid. . 
Du Dad or nf 


| bechaduriaid, tir 
Duw Fab, Brynwr y byd : ; trugarhs wrih- | 


y wir bechaduriaid. 


Daw Fab, Bryntur y byd: trugarha- ure 5 


wir bechaduriaid. 


Du Ypryd Glan, yn deilliaw oddi wrth | 
y Tad a'r Mab: trugarba withym wir bech- 


aduriaid. 


Duw Yjpryd Glan, Jn deilliaw oddi turth y 


Tad or Mab : trugarba wrthym wir bechadur- 
zard. 
Y gogoned, lin fendigaid Drindod, tri 


Pherſon, ac un Duw: trugarba wrthym wir 


bechaduriaid. 

Y gogoned, lan, fendigaid Drindod, tri 
Pherſon, ac un Duw : trugarha wr wir 
bechaduriaid. 

Na choha, Arglwydd, ein hanwiredd, nac 
4 anwiredd 


trugarbs wrthym wir | 


. AAS wa 


(19) 
anwiredd ein rhieni; ac na ddyro ddial am 
in pechodau : arbed nyni, Arglwydd daionus, 
arbed dy bobl a brynaiſt 3'th werthfawroccaf 
waed, ac na lidia wrthym yn dragywydd. 
Arbed ni, Argluwydd daionus. 
Oddi wrth bob drwg ac anffawd 5 oddi 
North bechod, oddi wrth yſtryw a chyrch y 
cythraul; oddi with dy lid, ae oddi wrth 
„ farnedigaeth dragywyddol, 


151 { | Gwared ni, Arglwydd daionus, 

„ i | Oddi wrth bob dallineb calon ; oddi wrth 
ad falchder, a gwag-ogoniant, a Fug ſancteidd- 
1 rwydd; oddi wrth gynfigen, digaſedd, a bwr- 


a phob anghariadoldeb, 
wered ni, Arglwydd datonus.' - * - + 
' Oddi with — 2 phob . 
marwol arall; ac oddi wrth holl N y'byd, 
y cnawd, a' cythraul, 1 0 
Gwared ni, Arghwydd FRO SINN 
Oddi wrth fellt a thy mmeſt} ; oddi wrth 
bla, haint y nodau, a newyn ; oddi with ry- 
fel, ac ymladd, ac oddi wrth angau „ 
' Gruared ni, Arglwydd daionus. | 
Odd: wrth bob — dirgel frad, a 
gwrthryfel ; oddi wrth bob ffals ddyſgeidiaeth, 


iad drwg, 


* opiniwn annuwiol, a ſiſm; oddi wrih galed- 
. rwydd calon, a dirmyg ar dy Air a'th. Orchy- 
* | Gard ni, Arglwydd daionus, 


Trwy ddirgelwch dy lan Gnawdoliaeth ; 
51 trwy dy ſanctaidd Enedigaeth, a' th Enwaed- 
4 iad; trwy dy Fedydd, dy Ympryd, a'th Brof- 

edigaeth, 
v Gtyared ni, Argluydd daionus. 
d : Trwy 


— — 


> — 
8 — 
2 — 1 * > - 422 $4 
** y ar —z 2 
— 222 


r= 
— — --- 


A 


c = 1, + Ea Pray Mr — — 


— —  —— —Ijß— ſñ— — . — 


— — —— P— WMA ñ ñ 224 ˙* 


nl 


—ͤ——6 2 
. 


» 
* 
25 
49 
$87 

0 

» 

1 

us 
* 

_ 
3 
Fi 
1 


8 
— 


—— ꝛ7ꝛ˙*n— — — „ 
1 «a 


(20) 


Trwy dy ddirfawr Ing, a'th Chwys gwaed- 
yd; trwy dy Grog, a th Ddioddefaint; trwy 
dy werthfawr, Angau, a'th Gladdedigaeth; 
trwy dy anthydeddus Gyfodiad, a'th Eſgyniad ;- | 
a thrwy ddyfodiad yr Yſpryd Glan, | 
Gwared ni, Argliuydd daimus, | 


* 


Vn holl amſer ein trallod; yn holl amſer ein 


gwyafyd ; ya awr angau, ac yn nydd y farn, 3 


Gwared ni, Argl 10NUs. | a 

Nyni bechaduriaid a attolygwn i ti ein 
gwrando, O Arglwydd Dduw ; a theilyngu o 

honot gadw, rheoli, a Hy wodraethu dy lan 

Eglwys Gatholig yn y ffordd union; 


Nyni a attolyguwn i ti ein gurando, Arglwydd | | 
a-nerthu i'th wir 


irugarog. + 
. Teilyngu o honot gadw 
3 iawnder_ a glendid buchedd, dy 
waſanaethwr S JO R, ein graſuſaf Frenin a 
Mui a attolygwn i ti ein gwronde, Arghuydd 
rug as og . ron 8 nv 14820 44 
Teilyngu o honot ly wodraethu ei galon ya 
dy ffydd, ofn, a chatiad; ac iddo ymddiried 
byth ynot, ac ymgais yn waſtad th anthy- 
dedd a'th ogoniant ; | = 
Mui a attolygwn i ti ein grande, Arghuydd 
Irugarog.. 5 | 
Teilyngu o honot. ei ymddiffyn a i gadw, 
gan roddi iddo fuddugoliaeth ar ei holl elyn- 
Ion; 
Nyni à attolygwn i ti ein gurande, Argluwydd 


trugarog. BY £22 BR . 
Teilyngu o honot fendithio a chadw ein 
gtaſuſaf Frenhines 81 IR LO, ei Fre- 


nhinol 


” 


+ | 
'3 


Trugarog. 


TYM) 
nhinol uchelradd 8 Tywyſog Onru, a'r 


holl Frenhinol Deulu; & 
Mui a attoh gun i ti ein gurands, Arghwydd 


trugareg. 


Teilyngu o honot lewyrchu yr holl Eſgob- 


ion, Offeiriaid, a Diaconieid, ag iawn wy- 
| IF} bodaeth a deall dy Air; ac iddynt hwy, trwy 


eu pregeth a'u buchedd, ei fynegi a'j ddanges 


8 yn ddyladwy ; 


VMni @ attolygwn i ti ain gwratido, Argluydd 
trugarog. N 8 

Teilyngu o honot gynnyſgaeddu Arglwyddi- 
'r Cynghor, a'r holl Fonedd, 4 gras, doeth- 
ineb, a deall ; 


ni a attolygwn i ti ein guranda, Arghuydd 


trugarog. | 


Teilyngu o honot fendithio a-chadw y Pen- 


$ ſwyddogion ; gan roddi iddynt ras i wneuthur 
cyhawnder, ac i faentumio'r gwir ; 


Mui a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd 
trugareg. 8 A 
-— NO o honot fendithio a chadw dy holl 

Mui a attolygwn i ti ein gwrando, Arghwyde 
trugarog. 

Teilyngu o honot roddi i bob cenhedlaeth, 
undeb, tangnefedd, a chyd-gordio ; 

Mui a attolygun i ti ein gwrando, Arghuydd 
Irugarog, 

Teilyngu o honot roddi i ni galon i'th Aru 
ac 1'th ofni, ac i fyw yn ddieſgeulus yn ol dy 
orchymynion 3 


| Nni a attolygwn i ti ein gurando, Arghoydd 


Teilyngu 


ELSE 
— 8 = 


"EF: r 


— — 


— — — 


— — g - Y 
— 2 — — 
— — — - 
—— — _ 
; "—_ — — —— — — — — — 1. — — 
* 


_ 


- 
— 
1 


nr e | n — >. 
e 3 n os, HEE 8 LES aft, 


2 — WI <= _ * | S2 2 


a fyddo mewn caethiwed a charchar; 


greg. 


(22) 


Teilyngu o honot roddi i'th holl babl ychwaneg 
© . yn ufudd dy Air, ac i'w dderbyn o 


bur ewyllys, ac i gynhyrchu ffrwyth yr Vſpryd; 


Nyni a attolygwn i ti ein grande, Argluydd tru- 


garog. 


Teilyngu o honot ddwyn i 'r ffordd wir, bawb 


ara eth ar gyfeiliorn, ac a dwyllwyd ; 


Mui a attolygton i ti ein grorando, Arglwydd tru- 
arog. | 3 
N eilyngu o honot nerthu y rhai ſy yn ſefyll, a | 
chonfforddio a chynnorthwyo y rhai ſy a gwan 

galon, a chyfodi 'r ſawl a ſyrthiant, ac o'r diwedd 
curo 1 lawr Satan dan ein traed; | | 
 Nyni a attolygwr i ti ein gwrando, Arglwydd tru- | 


gareg. 
Teilyngu o honot gymmorth, helpu, a diddanu, 


pawb a 'r y ſydd mewn perygl, angenogctyd, | 


thrwblaeth; 
Nysi a attolygeon i ti ein georando, Arglioydd tru- 


gareg- py 
Tieilyngu o honot gadw pawb a 'r y ſydd yn ym- 


_ daith ar for neu dir, pob gwraig wrth eſgor plant, 


pob clwyſus, a rhai bychain, a thoſturio wrth bawb 
Nyni à attolygwn i ti ein gwrando, Arglevydd tru- 
arog. | 
v Teilyngu o honot ymddiffyn ac amgeleddu y plant 
amddifaid, a'r gwragedd gweddwon, a phawb a'r 


y ſydd yn unig, ac yn goddef pwys plaid orthrech ; 
Nyni a attolygton i ti ein grorando, Arglwydd tru- 


garog. 


Tieilyngu o honot drugarhiu wrth bob dyn; 


Mui a attolygton i ti ein georando, Argliydd tru- 


128892 ; | 
4 Teilyn gu o honot faddeu i'n gelynion, erlyn- 


wyr, ac yſglandrwyr, a throi eu calonnau; 
Nyni a attelygton i ti ein grurando, Arglivyad tru- 


i Teilyngu 


(23) 

Teilyngu o honot roddi a chadw er ein les, am- 
ſerol firwythau'riddaear, modd y caffom mewn am- 
ſer dyledus eu mwynhau z* 1 +. + bt 

Nyni a atto/ygwon i ti ein grorando, Argiwydd tru- 

arg. . N 
. eilyngu o honot roddi i ni wir ediſeirweh; 
maddeu i ni ein holl bechodau, ein heſgeuluſdra, an 
hanwybod ; a'n cynnyſgaeddu a gras dy Yſpryd 
Glan, i wellhauein buchedd yn ol dy Air ſanctaidd: 


Mui a attolygwn i ti ein gwrands, Arghuydd tru- 


Aeg - — = 
. Mab Duw : attolygwn i ti ein gwrando. 
Mab Duw: attolygton i ti ein grando. 
Oen Duw : yr hwn wyt yndileu pechodau'r byd ; 
Caniatta i ni dy dangnefedd. ___ | 
Oen Duw: yr hwn wyt yn dileu pechodau'r byd; 
Trugarbd wrihym. © | | 
Criſt, clyw nyni. 
Crift, clyto nyni. 
Arglwydd, trugarha wrthym. 
Argloydd, trugarhs wrthym.' - 
Criſt, trugarhi- wrthym. 
Crift, trugarha wrthym. 
Arglwydd, trugarha wrthym. \ 
Arglwydd, trugarbd wribym. | 
EIN Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, &. 
OF. Arglwydd, na wna à nyni yn ol ein pechodan. 
Att. Ac na obrwya ni yn ol ein hanwireddau.-- - 
| . Gweddiwn. | | 
UW Dad trugarog, yr hwn nid wyt yn dir- 
mygu uchenaid calon gyſtuddiedig, nae 
adduned y gorthrymmedig ; Cynnorthwya yn dru- 
garog ein gweddiau, y rhai yr ym ni yn eu gwneu- 
thur ger dy fron yn ein hol) drallod a 'n blinfyd, 
pa bryd bynnag y gwaſgant arnom; a gwrando ni 
yn raſuſol, fel y bo i'r drygau hynny, y rhai y 
mae yſtryw a dichell diafol neu ddyn yn eu 
wneuthur i'n herbyn, fyned yn ofer, a thrwy rag- 
uniaeth dy Ddaioni di iddynt fod yn * 
11: 0 mod Ad 


* 


\ 


«© byth dy waſanaethu mewn 


( 24 ) 


modd- na'n briwer dy weiſion trwy erlyn neb, a 
gallu o honom byth ddiolch i ti yn dy Un Eglwys; ; 
— Teſu Griſt ein Harglwydd. 


ee cyfſod, eymmorth ni, a gerad ni, 
er mwyn dy Enw. 


O Daum, ni a glywſom 2n cluſtiau, a'n tadau 
fynegaſant : ni, y gweithredoedd ardder- 
chog a —— yn eu dyddiau, ac yn y cynfyd 
o'u blaen hwy. 
O Argluydd! cyfod, cymmorth ni, a groared vi, 
er meoyn dy Anrhydead. 
OF. Gogoniant i'r Tad, c. 
— Megis yr oedd yn y dechreu, c. 
Rhag ein as 46> ion ymddiffyn ni, O Crift. 
In raſol edrych ar ein poenedigaethau. 
Vn doſſurus yſtyria wrth drymder ein calonnau. 
1 arugarog maddeu bechodau dy bobl. 
Yn garedigol gan drugaredd gwrando ein gwe- 


- ddiau, 


leſi Fab Dafydd, trugarhba worthym. 

Yr awr hon a phob amſer teilynga ein gwrando, 
O Criſt ! 

Ni raſol clyto ni, O Cr if In raſel clyw nyni, O 
Arglmwydd Grit! 
Of. Arglwydd, dangos dy drugaredd arnom ; 
tr. Fel yr ym yn ymddiried ynot. 

Gweddiwn, 
Ni Pas yn ufudd a attolygwn i ti, O Arglwydd 
Dad, yn drugarog edrych ar ein gwendid ; 


ac, er 808 goniant dy Enw, ymchwel oddi wrthym 
yr hol 


ddrygau a ddarfu 1 ni o wir gyfiawnder eu 

u: a chaniatti fod i niyn ein holl drallod ddodi 

ein s 0 ymddiried a'n gobaith yn dy drugaredd, 

ancteiddrwydd a 

Phurdeb buchedd, 1'th anrhydedd a*th ogoniant ; 

ein hunig Gyfryngwr a*n Dadleuwr Ieſu 
Griſt ein Harglwydd. Amen. 

Otorddi o waith S. Cryſoſtom. Holl-alluog, .. 
2 Cor. xiij, 13. Gras ein Harglwydd, Oc. 
Diwedd y Litani. | 


O, 


